














LLOFRUDDIAETH 
TEULU O WYTH. 


Ŵ 





ae ; 


( HANES Y LLOFRUDD 
4 ANTOINE PROBST,. 


Ê A laddodd deulu cyfan, yn cynwys 
'” wyth mewn nifer, o'r enw Dearing, yn 
| >Philadelphia, ar y 7fed o Ebrill, 1866. 
||. Yr hanes a roddir yn ol ei gyfaddefiad 
| ei hun. Trachwant am arian a achos- 
i odd y llofruddiaethau hyn eto; ond ni £ 
'. chafodd ond ychydig, ac wediìddoeu 
' cael efe a'u gwariodd ar oferedd, 


Onid yw yn warth i'r gwledydd, a ON 
Llofruddiaethau sydd ar gynydd; o A 
. AC wrth roi hanes mwrddrad 'sgeler,. | 


Daw un arall gwaeth o'r haner, 


 Muller oedd yn llofrudd creulon, 
— Robert Coc yn warth i ddynion ; 

Ond-mae mwrddrwr Philadelphia 
J* Lawer gwaeth nag un or rhei'na, 


y 


2 
Dim ond un a laddodd Muller, 
Un a laddodd Coe ysgeler, 
Ond Antoine Probst heb oedr 
Laddodd wyth yn yr un teulu. 
'Nol i'r llys ei brofi'n euog 
O'r gweithredoedd annhrugarog,. 
Cyfaddefodd ef y cyfan, 
A thyma'i eiriau efei hunan:— 


“Bum am ddyddiau yn dyfeisio. 
Y ffordd oreu i'w llofruddio, 
Ac yn gyntaflladdais Carey, 
Bachgen lach oedd as i'r teulu. 


“Pan yn arwain cart a cheffyl 

Hwn a drawais yn ei wegil, 

Ac a'r fwyall yn dra llidiog 

Ffwrdd a'i ben.fel peî i geiliog, 
dd y 


“Roedd rhyw ddychryn braidd wrtli 


duechrau, | 
Ond pan redai'i waed yn ffrydiau, 
Trwy gynorthwy teulu'r fagddu 
Llagdwn gant mor rhwydd â hyny. 
“Y nesâf ydoedd John y 'tifedd, 
Wedi ei ddenumaes o'i anedd, 
A phan yn dod trwy ddrws.y s;abal 
Lladdais hwn heb ddim i'm hatal. 


ï 
8: AW g 
7 





i 
3 
4 


sn io 









— 


as i 


ï 
a yn Add 
7 


. Geneth fach taîe blwydd o oedran, 


. Fod ei mam yn:galw ârni, 
























3 


“Yna Mrs. Dearing anwyl 
Alwais maes i wel'd y ceffyl, 
A phan yn dod i'r stabal eto 
Dyna'rfwyallyyneitharo. 


“ Wedi lladd y fri a nodais 

A thori eu penau mi a'u cuddiais, 
Yna, es i'r tŷ'n ddiattal Y 
lir denu'r plant i ddod i'r stabal. 


“ Denais Thomas tuag yno, 

Gan ddwedyd bod ei fam 'n ei geisio 
A phan trwy'r drws y deuai yntau 
Y fwyell lem fu iddo'n angau. 


* 
? 


«“ Dim ond 'dau o'r plant.oedd eto 
Yn y tŷ heb gael ei mwrddro, 


A. phedwar mis âr-ddeg oedd baban. 


“ Dweyd ynddengarlwnes wrth Anmic 
Hithau ddaeth, a'mi fy hunan, ; 
Yn fy mreichiau es â'r baban. : 


« Rhoes y baban fel mewn gwely. 
Tra bawn i'n dybenu Annie; 
Yna'r baban bach diniwed 
Ga'dd ddyoddef yr un dynged. 






















4. 


“ Mr. Dearing oedd ar siwrnau, 
Wedi myn'd am dro o gartre” 
Ond pan ddaeth ynol i'w letty 
Lladdais yntau fel y teulu. 





Ŷ 


« Ac yn olaf roedd Miss Dolan, 
Ar ymweliad ddaeth i'r dreflan, 
Hithau hefyd a lofruddiais, 
' Dyna enwau'r wyth ddybenais, 


-. 


sw a YD ï 
i —N awr ynn cyn dr 
as n Y Fu 
- 


Fr 
XR 


f 
£ 


« Wedi eu lladd, eu penau dorais, 
Ac yn rhes ar lawr eu dodais, | 
Ac roedd ynwyf ryw lawenydd” ^^ Ho 
Mod i'n enwog wr íelllofmndd.” ^^ y 


de 


-Dyna'r-hanes.roes yradyn, 4 
Oni chwyd eich gwilli mewrydydhrynt: 
Onid yw eich,.gwaed yn fferu 

Pan yn gwrando'r gren]en stori. 

An gyflawni gwaif mor greulon, 

Cad beth bynag 4 wneir iddo 

Ni ddaw'r wyth i fywyd eto. 


Ŷ 


Uc. 9 o. 
Nid yw crogi'n-Han€r aigon 


